GUÐM. FINNBOGASON 





frC i :i * v 






GUÐM. FINNBOGASON 


Um viðhald íslenzks þjóðernis 
í Vesturheimi 

ERINDI FLUTT VÍÐSVEGAR í BYGÐ- 
UM ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI 



WINNIPEG 

Prentsmiöja Columbia Press, Ltd. 




Viðhald íslenzks þjóðernis 
í Vesturheimi. 


íslendingar! Háttvirtu áheyrendur! 

AÐ er sagt um sum orð, að þau 
verði fleyg. En flugfjaðrir 
vaxa á þeim orðum einum, sem 
blaka við einhverri djúpri og al- 
mennri hugsun. Eins og fuglinn 
getur ekki flogiö í loftleysinu, 
eins detta orðin niður dauð og 
máttlaus, ef þau hafa ekki andrúmsloft 
hugsananna undir vængjum. pað er varla 
ofmælt, að engin orð hafi verið fleygari 
meöal ykkar fslendinga hér vestra síðustu 
vikurnar, heldur en orðin: “Hvert stefnir?” 
Af því má sjá, að þau hafa snortið hugsun, 
sem bjó í hvers manns hug. pað hefir verið 
fjallað um þau í ræðu og riti, og það er búið 
að segja svo margt, að þegar eg nú kem og 
legg orð í belg, þá fer fyrir mér líkt og svína- 
hirðinum í sögunni; hann stóð orðlaus, þeg- 
ar hann átti að fara að segja hvað hann ætl 
aði að gera, ef hann yröi kóngur. Félagar 


P 


hJ lr' .. 0 . 


S 5 li 




4 

hans voru búnir að nefna það, sem þeir 
höfou hugsað sér að gera, þegar þ e i r væru 
orðnir kóngar, svo honum fanst þeir vera 
búnir að taka alt frá sér. Eg verð því fyrir- 
fram að biöja ykkur að afsaka, þótt það sem 
eg segi nú verði ef til vill flest gamalkunn- 
ugt og margsagt áður.— 

Spurningin: “Hvert stefnir?’’ er um þjóð- 
erni vort hér vestan hafs. Og að oröin eru 
vel valin, sjáum vér enn betur, ef vér gefum 
gaum að öðru íslenzku orði, sem merkir 
sama og stefna. það er orðið á 11. En átt 
og ætt er sama orðið, enda haft jöfnum 
höndum að fornu fari. pað er eitt dæmi um 
orðspeki íslenzkunnar. Bak við liggur fólg- 
in sú hugsun, að eins og tvær áttir falla 
aldrei saman, svo sé og um ættirnar. Eðli 
hverrar ættar er eins og sérstök stefna, er 
greinir hana frá öðrum ættum. Svipuð hugs- 
un kemur fram í orðinu k y n k v í s 1. 
Eins og elfan getur greinst í ýmsar kvíslir, 
svo greinist mannkynið í ættir, er hver 
hefir sína eðlisstefnu, fer sinna ferða. En 
orðið ætt er og af sömu rót og orðið að 
e i g a. Ætt manns eru þeir, sem manni 
heyra til. f ættarhugtakinu virðist þannig 
fólgið tvent: eignogstefna. Og það 
er skiljanlegt. Eiginlegasta eign hvers 
manns er upplag hans eða eðli, en það ræður 
lífsstefnu hans. En eðlið er arfur frá for- 
eldrinu, föður og móður, öfum og ömmum og 



alt til fyrstu foreldra. Ættin heyrir saman 
af því að hún á saman eðli og hver finnur 
hjá sínum ættingjum eitthvað sameigið við 
sitt. Eg veit vel, að margur virðist í fljótu 
bragði ólíkur frændum sínum, “hann sver 
sig ekki í ættina”, segja menn, en oftast 
mun það koma af því, að vér þekkjum þá 
að eins fátt af ættingjunum, og hins vegar 
getur ólíkt uppeldi, mismunandi lífskjör, lagt 
eins konar huliðsblæju yfir eðlið, sem undir 
býr, svo að erfitt verði að greina það í fljótu 
bragði. En það finst oftast, þegar dýpra er 
grafið. 

En ættirnar blandast á ýmsa vegu, og því 
verður erfitt að rekja hlutdeild hinna mörgu 
ætta í eðli hvers einstaklings. Vér íslend- 
ingar, sem nú lifum, höfum sjálfsagt eitt- 
hvað úr flestum þeim, sem bygðu ísland í 
öndverðu og niðja áttu. pess vegna segja 
ættfræðingarnir, að flestir gætu rakið ættir 
sínar saman aftur á landnámstíð, ef ekki 
fyr, ef vér vissum um allar ættir í landinu. 
Pannig má líkja þjóð vorri við elfu, sem 
runnið hefir í ótal kvíslum síðan hún tók sig 
upp í öðrum löndum og streymdi til íslands. 
pessar kvíslir hafa sameinast og greinst 
aftur alla vega, en allar eru þær eins og 
greinar í einu og sama æðakerfi, sem er 
þjóðarinnar. í þessum skilningi erum vér 
allir einnar ættar, því að þjóð vor hefir 
um þúsund ár ekki að neinu ráði blandast 



við aörar þjóðir. Vér höfum allir eitthvað 
skylt eðli, svo ólíkir sem vér kunnum að 
virðast í fljótu bragði. í oss öllum er f s- 
1 e n d i n g s e ð 1 i ð, þó erfitt kunni að vera 
að segja í fám orðum í hverju það er fólgið. 
Slíkt f i n n u m vér betur en hvað vér get- 
um lýst því. Vér finnum það bezt í sambúð 
við menn af öðrum þjóðum. Vér könnumst 
bezt við það á því að reka oss á það, sem 
ekki er vort. J?að getur stundum um skeið 
farið svo fyrir oss, er vér sitjum í hvirfing 
með annara þjóða mönnum, að vér gleymum 
því, hvað er vort og hvað þeirra, eins og 
Bakkabræður þektu ekki hver sína fætur, 
er þeir sátu við laugina. En þeir þektu hver 
sína, þegar á þá var slegið, og vér könnumst 
fljótt við fslendingseðlið, þegar það mætir 
mótspyrnu eða við því er steytt. pá finn- 
um vér allir, á hvaða fótum vér stöndum. 

En það eru fleiri bönd en blóðböndin, 
sem binda hvern mann við sína þjóð. Auk 
þess eðlis, sem vér erfum frá forfeðrum 
vorum, höfum vér og erft það lífssnið, sem 
fólgið er í menningu þjóðarinnar. “Enginn 
lifir sjálfum sér eingöngu.” Hver maður 
verður að einhverju leyti fyrirmynd þeirra, 
sem hann lifir með, einkum yngri kynslóð- 
arinnar. Hún líkir sjálfrátt og ósjálfrátt 
eftir því, sem hún sér fyrir sér haft. “pað 
nema börn sem í bæ er títt.” pannig verða 
siðir forfeðranna og hugsunarháttur og líf- 



7 

stefna eins og vörður, sem vísa veg og valda 
því, að menn fara ekki allir hver í sína átt- 
ina, heldur halda að mestu sömu stefnunni 
um öræfi aldanna. pví kveður eitt skáldið 
okkar: 

“Víða eru vörður reistar 
á vegum þessa sögulands; 
úr fornöldinni fljúga neistar 
framtaksins og hraustleikans.” 
“Enginn deyr sjálfum sér,” því verkin, sem 
hann hefir unnið, lifa eftir og setja að ein- 
hverju leyti mót sitt á verk annara manna. 
pað sem forfeður vorir hafa skapað í siðum, 
trú, vísindum, listum og öðrum framkvæmd- 
um, það hefir verið að miklu leyti sú and- 
lega næring, sem vér höfum dafnað á. J7að 
hefir frá annari hlið skoðað verið það mót, 
sem vér meira og minna steypum verk vor í, 
snið, er vér sníðum þau eftir—háttur, sem 
vér kveðum undir. J?ess vegna fær líf 
hverrar þjóðar sitt snið og sitt eðli, að upp- 
spretturnar eru ólíkar og þar með stefnurn- 
ar, sem þær streyma í. pví lengur sem 
þjóð þroskast óháð öðrum, því dýpri farveg 
grefur eðli hennar sér. Hver kynslóð víkur 
að vísu nokkuð frá því, sem forfeðurnir 
gerðu, hún lagar sig eftir atvikunum, eins 
og áin streymir ekki alt af beint, heldur 
víkur fyrir hóla og kletta, en þótt hún falli 
í bugðum, getur aðalstefnan haldist, ef 
landslag er ekki því óreglulegra. Svo er 



& 

um þjóðirnar. pær halda sinni meginstefnu 
meðan lífskjörin gjörbreytast ekki, eða aðr- 
ar máttugri þjóðarelfur streyma ekki öfugt 
á þær og hrinda þeim af leið. 

Auk þess sem börn einnar þjóðar eiga 
sameiginlegt eðli og menningararf, eiga 
þau og í sálum sínum sameiginlegar minn- 
ingar um náttúru lands síns, og þessar 
minningar móta hugann. Hvergi hygg eg 
að þetta komi skýrar fram en í ýmsum 
kvæðum, sem kveðin hafa verið til íslands 
vestanhafs, og hvergi fagurlegar en í kvæði 
Stephans G. Stephanssonar: “J?ó þú langför- 
ull legðir,” sem hver íslendingur ætti að 
kunna: 

“Yfir heim eða himin 
hvort sem hugar þín önd, 
skreyta fossar og fjallshlíð 
öll þín framtíðar lönd! 

Fjarst í eilífðar útsæ 
vakir eylendan þín: 
nóttlaus vor-aldar veröld 
þar sem víðsýnið skín.” 

Af öllum þessum rótum, er eg nú drap á, 
sprettur þjóðræknin. Hún sprettur af með- 
vitundinni um andlega eign og eðlisstefnu 
þeirrar þjóðar, sem maður heyrir til. Hún 
sprettur af skilningnum á því, að maður er 
hold af þjóðarinnar holdi og sál af hennar 
sál, að þaðan hefir maður fengið séreðli 



sitt og þá andans næringu, er gaf því vöxt 
og viðgang. pess vegna sjáum vér það löng- 
um, að þjóðræknustu mennirnir eru þeir, sem 
bezt þekkja sögu þjóðar sinnar og alt það, 
sem hún hefir skapað. pví betur sem þeir 
þektu það, því betur fundu þeir og skildu, að 
þetta var alt með nokkrum hætti þáttur af 
sjálfum þeim, ofið saman við eðlistaugar 
sjálfra þeirra, svo að ekki verður upp rakið. 
pjóðrækni manns sprettur því af þekkingu 
hans á eðli sjálfs sín, er hann fær útsýn yfir 
samband þess og samtvinnun við eðli og 
örlög þeirrar þjóðar, sem hann er runninn 
af. Vér höfum líklega aldrei átt þjóðrækn- 
ari mann en Jón Sigurðsson, en enginn ís- 
lendingur hefir þekt betur sögu þjóðar 
vorrar en hann. 

pví betur sem menn mentast, því skýrar 
koma að jafnaði eðliseinkennin í ljós og þar 
með þjóðernið. pað er munur á andliti unga 
og óþroskaða mannsins og hins, sem fengið 
hefir fullan andlegan þroska. Annað er eins 
og myndin í frumdráttum sínum, hitt eins 
og hún lítur út, þegar meistarinn hefir lagt 
síðustu hönd á hana. Og því ómentaðri sem 
menn eru, því fljótar mást þjóðerniseinkenn- 
in af. pað er t.d. eftirtektavert, hve fljótt 
algjörlega ómentaðir menn gleyma móður- 
máli sínu, er þeir búa meðal erlendra þjóða 
og tala það ekki né lesa. peir glata andlegri 
eign sinni svo fljótt vegna þess, hve lítil hún 



10 

er. Mótiö máist af sökum þess, að það er 
svo grunt.— 

Ef vér nú lítum á oss íslendinga, þá hygg 
eg að enginn neiti því, að þjóð vor hefir eins 
skýr eðliseinkenni og hver önnur, er til 
verður nefnd. Eg á þar ekki svo mjög við 
ytra útlit og yfirbragð, þó glögt auga mundi 
einnig í þeim efnum finna sérstakan svip, 
er greindi allan fjölda íslendinga frá öðrum 
þjóðum. Eg á við hin andlegu eðliseinkenni 
þjóðarinnar, eins og þau koma fyrir í sögu 
hennar og bókmentum. Landnámssaga 
þjóðar vorrar er nálega einstæð. Til íslands 
veljast úr merkilegri þjóð margir þeir 
mennirnir, sem sjálfstæðastir eru og bezt 
ættaðir. pað eru menn, sem fengið hafa 
margir hverjir meira víðsýni, en aðrir sam- 
tíðarmenn þeirra, á ferðum sínum og hern- 
aði meðal ýmsra menningarþjóða. peir 
koma að óbygðu landi og lifa þar eftir sínu 
höfði. Hugsa hvert mál frá grunni, óháöir 
öðru en lögum náttúrunnar og viti og at- 
orku sjálfra sín. peir setja á stofn ríki, 
lýðveldi með fyrirkomulagi, sem þeir hafa 
að miklu leyti fundið upp sjálfir. í öllum 
efnum fara þeir sinna ferða. peir ferðast 
mjög út um Iönd, eru handgengnir konungum 
og höfðingjum, hvar sem þeir koma. peir 
hafa einskonar einkarétt á skáldskap og 
sagnalist. Og þeir skapa bókmentir af svo 
frumlegri og sjálfstæSri list, að allur heim- 



11 

ur dáist enn að og sér þar ævarandi fyrir- 
myndir. peir fylgjast með í vísindum sinn- 
ar tíðar og skapa sumir nýtt. Alstaðar er 
athugunin skörp og sjálfstæð. Stjörnu- 
Oddi gerir athuganir verkfæralaust, sem 
menn nú eru farnir að dást að. J?eir leið- 
rétta tímatalið eftir þörfum. J?eir smíða 
hljóðfræði málsins frá grunni og eru þar 
margar aldir á undan samtíð sinni. peir 
skapa nýja og sjálfstæða bragfræði. peir 
gerast siglinga og landkönnunarmenn, finna 
Grænland og Ameríku. Vér vitum, að eftir 
þessa framtaksöld komu aldir afturfara og 
hörmunga yfir landið. pjóðin átti í stríði 
viö sjálfa sig, og við— 

“ís og hungur, eld og kulda, 

áþján, nauðir, svarta dauða,” 

og þó hefir hún alt af verið sjálfri sér trú. 
Hún hefir alt af geymt vitundina um rétt 
sinn gegn útlendum þjóðum og reynt að 
verja hann eftir mætti. Hún hefir á öllum 
öldum, líka þegar mestar hörmungar gengu 
yfir landiö, varðveitt ást á fróðleik, viðhald- 
ið eftir mætti þeim andans arfi, sem for- 
feðurnir höfðu eftir látið, og aukið hann. 
práður bókmentanna hefir aldrei að öllu 
slitnað. Á öllum öldum höfum vér átt skáld, 
sem orktu eitthvað sem enn hefir gildi. Og 
þó ekki væri annað en rímurnar, sem í seinni 
tíð hafa verið í svo litlum heiðri hafðar, þá 



12 

sýna þær, ef til vill betur en flest annað, hve 
hneigð þjóð vor hefir verið til að hugsa sjálf- 
stætt um hlutina. Hver sem athugar ís- 
lenzka rímnabragfræði hlýtur að undrast, 
hve mikið hugvit kemur fram í þessum ó- 
teljandi bragarháttum, sem þjóðin hefir 
hugsað upp. En hugvit hennar og smekkur 
hefir og komið fram í verkum handar engu 
síður en anda. Eg hefi komið á öll þjóð- 
gripasöfn á Norðurlöndum, og mér hefir 
alt af verið það geðfelt, að sjá, hve vel ís- 
lenzkir skrautgripir, allskonar silfursmíði 
og víravirki, sómir sér þar. Enginn gengur 
fram hjá því án þess að staðnæmast og 
spyrja hvaðan þessir smekklegu gripir séu. 
peir hafa sérstakan svip, og mér finst þeir 
bera af flestu samskonar í kringum þá. 
íslenzki tréskurðurinn og ábreiðurnar gömlu 
sóma sér líka vel. Af æðri listum öðrum en 
skáldskap hefir að vonum verið lítið hjá oss, 
en nú eru menn þó farnir að finna, að það 
liggur líka hugsun í íslenzkum rímnalögum 
og þjóðlögum, og tónskáldin eru farin að 
smíða úr þeim ný og veglegri verk. 

En mesta og fegursta þrekvirki þjóðar 
vorrar er það, að hún hefir varðveitt tungu 
sína í þúsund ár svo lítt breytta, að þótt 
Egill Skallagrímsson eða Njáll eða Berg- 
þóra eða Guðrún ósvífursdóttir risu upp úr 
gröfum sínum, þá gætu þau talað við oss 
eins og foreldrar við böm sín. pau mundu 



skilja oss og vér þau. Og tunga vor hefir 
þaö til síns ágætis fram yfir flestar eða allar 
tungur, að í henni eru engar mállýzkur. 
Með öðrum þjóðum er það löngum svo, að 
alþýðan talar öðru vísi en mentamennirnir. 
par þykir ekki fínt aö tala alþýðumál, og 
þegar það heyrist á leiksviðinu, fær það alt 
af kýmilegan blæ. En á íslandi hafa beztu 
rithöfundarnir löngum þózt góðir, þegar 
þeir náðu tungutaki alþýðunnar, og sumir 
alþýðumenn vorir hafa ritað íslenzkuna svo 
sem bezt má veröa, eins og t.d. pjóðsögurn- 
ar sýna. Mörg íslenzk alþýðuskáld sitja á 
bekk með beztu skáldum þjóðar vorrar. Á 
þennan hátt á öll þjóðin sálufélag saman. 
Með tungunni nær íslenzk alþýða fyrirhafn- 
arlaust menningarstigi, sem alþýða annara 
þjóða kemst ekki á fyr en eftir margra ára 
skólagöngu. Meöan þjóðin getur þannig 
talast við um þúsund ára bil, er það sem hún 
hugsaði fyrir þúsund árum jafn eiginleg 
eign hennar og það, sem hún hugsar í dag, 
því að 

“Tungan geymir í tímans straumi 
trú og vonir landsins sona, 
dauðastunur og dýpstu raunir, 
Darraðarljóð frá elztu þjóöum; 
heiftareim og ástarbríma, 
örlagahljóm og refsidóma, 
land og stund í lifandi myndum 
ljóði vígðum geymdir í sjóði.” 



14 

eins og kveðið var til yðar, Vestur-fslend- 
inga, í ódauölegu kvæði, þar sem yður var 
lagt á hjarta: 

“yðar tungu (orð þó yngist) 

aldrei gleyma’ í Vesturheimi.” 

pað er óhætt að segja, að íslenzkan hefir 
síðan á gullöld bókmenta vorra aldrei lifað 
auðugra lífi en hún gerir nú. paö er fult af 
nýgræðingi í bókmentum vorum. Vér höf- 
um aldrei átt fleiri ritfæra menn eða fjöl- 
hæfari, en vér eigum nú. Vér höfum aldrei 
átt fleiri söguskáld. J?ar spretta upp nýir 
og nýir með hverju ári. Vér höfum aldrei 
átt betri Ijóðskáld, en sum þeirra, sem nú 
eru uppi. Vér höfum aldrei átt leikritaskáld 
fyrri en nú, og sum þeirra eru nú að geta 
sér frægö erlendis, því vér erum farnir að 
hafa skáldskap til útflutnings á síðari ár- 
um, líkt og í fornöld, og þaö ber ekki á því, 
að íslenzkan sé því til fyrirstöðu að menn 
geti lært að rita á öðrum málum. f sumum 
greinum vísindanna, sem íslendingar hafa 
h'tið fengist við áður, höfum vér og eignast 
menn á síðustu árum. f tónlist og mynda- 
list er talsveröur nýgræðingur að koma upp. 
Vér eigum einn frægan myndhöggvara og 
nokkra málara. Alt þetta sýnir, að vaxtar- 
broddur þjóðernis vors er ókalinn enn þá. 

Og ef vér svo lítum á atvinnuvegina, þá 
hefir afrakstur þeirra aldrei verið neitt 



svipaður því sem nú. Verzlunin er að verða 
innlend, landbúnaðurinn er að vakna, og 
fiskiveiðarnar hafa stigið það skref áfram 
síðustu árin, að enginn efi er á því, að mikið 
auðsafn er í vændum af þeirri atvinnu. par 
er togaraútgerðin auðvitað uppgripamest. 
Maður, sem er henni gagnkunnugur, hefir 
gefið mér þessa skýrslu: “Togaraeign ís- 
lendinga er nú 20 skip. J?ar af 5 keyptir síð- 
an um nýár 1915. Flestir keyptir nýsmíð- 
aðir og hafa kostað 160—-200 þús. kr. Fyrir 
stríðiö var ársgróði á skip 30—60 þús. kr. 
og meðalafli á skip um 200 þús. kr., en út- 
gerðarkostnaður um 150 þús. kr. Síðasta 
ár var meðalafli um 400 þús. kr., en kostnað- 
ur um 250 þús. kr., enda stunduðu þá öll 
skipin síldveiði, sem hleypir mjög fram um- 
setningunni. Hásetar hafa venjulega um 
1200 kr. í árskaup. Síðasta ár var það um 
1500 kr., og í ár verður það sennilega 2000 
kr. vegna hins afarháa verðs á lifur, en hana 
hafa hásetar sem verðlaun. Skipstjórar hafa 
flestir 3% af brúttóafla og munu þeir hafa 
haft um 15000 króna tekjur síðasta ár.” 

petta var nú þessi grein sjávarútvegarins, 
og það er einkennilegt, að þó hún hafi þrosk- 
ast þetta síðustu árin, þá hefir verið nóg völ 
á ágætum skipstjórum. pað verður því ekki 
lengur sagt, “að enginn kunni að sigla.” Og 
nú höfum vér líka eignast skip til mann- 
flutninga og vöruflutninga með bróðurleg- 



16 

um tilstyrk ykkar Vestur-fslendinga. pað 
var á heillastund, að íslendingar vestan hafs 
og austan tóku höndum saman um það fyr- 
irtæki, því sú skipaeign hefir þegar verið 
landinu til mikillar blessunar, og eg held 
ekki að neinn efist um, að það fyrirtæki 
standi á föstum fótum. f vetur hafa tveir 
íslenzkir útgerðarmenn keypt sitt gufuskip- 
ið hvor til flutninga fyrir sjálfa sig, svo ekki 
verður sagt annað, en að þessi grein fram- 
kvæmdanna haldi í horfið. 

Eg hefi drepið á þessi atriði til að benda á 
það, að útlitið á íslandi er nú að ýmsu leyti 
betra en nokkru sinni áður, svo að engir 
aðrir en illviðriskrákur geta efast um, að 
þjóð vor heima á íslandi á fagra framtíð í 
vændum, svo framarlega sem vér fáum að 
halda sjálfstæði voru fyrir ágangi annara 
þjóða. Og þá kem eg að því atriðinu, sem er 
aðalefni erindis míns, og það er viðhald ís- 
lenzks þjóðernis í Vesturheimi. Og fyrsta 
spurningin er þá þessi: Er það æskilegt, að 
íslenzkt þjóðerni haldist við hér vestan 
hafs? 

Eg þarf ekki að eyða mörgum orðum til 
að sanna, hve æskilegt það er fyrir oss, sem 
búum á íslandi. fslenzka þjóðin er fámenn- 
asta menningarþjóð heimsins. Á íslandi eru 
nú tæpar 90 þúsundir manna, og mér er sagt, 
að íslendingar hér vestan hafs muni vera að 
minsta kosti 30 þúsundir. Eftir því er 



fjórði hver maður, sem íslenzku mælir, hér 
í Vesturheimi. J?að er ekki lítill hluti. J?að 
er mælt, að djúpir séu íslands álar, en þó 
munu þeir væðir vera, og þessi hluti þjóðar 
vorrar hefir hingað til verið lifandi grein á 
þjóðarmeið fslands—hefir staðið í lífssam- 
bandi við stofninn heima, fengið andlega 
næringu þaðan og gefið aftur. Æðar og 
taugar þessa sambands hafa verið bókment- 
irnar, bréfaviðskifti, mannaskifti, og, frá 
hálfu Vestur-íslendinga, fjárframlög til 
þjóðþrifafyrirtækja á fslandi. Bræður halda 
sjaldan glögga reikninga sín á milli, og eg 
er ekki fær um gera upp þennan reikning 
nákvæmlega. það eitt er víst, að þjóð vorri 
heima á íslandi hefir verið stórmikill styrkur 
að fslendingum hér vestan hafs. peir hafa 
lagt drjúgan skerf til bókmenta vorrra og 
sumt af því svo gott, að vér teljum það með 
því bezta, sem vér eigum. Jteir hafa talað 
margt þarft vakningarorð til vor, sem ef- 
laust hefir haft sín áhrif. J?eir hafa keypt 
íslenzkar bækur, aukið bókamarkaðinn og 
þannig styrkt íslenzkar bókmentir jafnt ó- 
beinlínis sem beinlínis. En fyrst og síðast 
hafa þeir unnið það verkið, sem ómetanlegt 
er, og það er að sýna heiminum hvemig ís- 
lendingurinn reynist, þegar hann kemur 
með tvær hendur tómar meðal annara þjóða 
og þreytir kapp við þær: 



18 

“Hér kom íslenzkt afl, sem hóf 

upp úr jörðu steininn.” 
pér hafið sýnt það, Vestur-íslendingar, að 
íslenzka aflið var ósvikið, og steinninn, sem 
þér hafið lyft, skal vera yöur ævarandi 
minnisvarði. Með því Grettistaki hafið þér 
glætt trú allra hugsandi fslendinga á þá 
hæfileika, er í þjóð vorri búa, og það verður 
aldrei fullþakkað. pað er því skiljanlegt, að 
oss íslendingum heima getur ekki staðið á 
sama, hvort vér missum yður úr hópnum 
eða ekki. pað er öllum sviplegt og sárt, að 
missa bræður sína. pað verður aldrei metið 
til fjár. 

En vér, sem á íslandi búum, getum ekki 
ráðið því, hvort þér haldið íslenzku þjóðerni 
nér vestan hafs eða ekki. pví verðið þér 
sjálfir að ráða. par verðið þér að ráðfæra yð- 
ur við hjartalag sjálfra yðar. pér eruð enn 
þá íslendingar, um það verður ekki deilt. 
Spurningin er að eins sú, hvort þér eigið að 
stuðla að því, að börn yðar og barnabörn 
haldi íslenzku þjóðerni, og það verðið þér að 
ráða eftir því, hvað þér haldið að sé þeim 
fyrir beztu. Allir góðir foreldrar vilja kjósa 
börnum sínum og afkomendum þá framtíð, 
sem þeir telja fegursta. Alt annað er ó- 
eðlilegt. En í því vali verður hver að fara 
eftir sinni reynslu og sínum hugsjónum. 
Hvern kostinn þér takið, það verður að fara 
eftir því, hvers virði þér teljið það, sem ís- 



lenzkt er. Og þá finst mér næst að spyrja: 
Hvernig hefir íslenzka eðlið og íslenzki 
menningararfurinn reynst yður sjálfum? 
J?ar sýna verkin merkin. Eg hefi lesið þætt- 
ina úr landnámssögu Vestur-íslendinga, sem 
smámsaman hafa verið að birtast hér, og eg 
hygg að enginn óspiltur fslendingur lesi þá 
landnámu svo, að hann komist ekki við og 
finni hlýjan aðdáunaryl streyma um hug- 
ann. Flestir koma hingað allslausir, hafa 
ekkert á að treysta annað en sjálfa sig og 
verða að berjast við alla þá örðugleika, sem 
frumbygðin á til. peir verða aö lúta að 
lægstu verkunum til að draga fram lífið, og 
hvar eru þeir nú? Nú eru þeir margir og 
synir þeirra taldir einhverjir nýtustu menn, 
sem til þessa lands hafa komið Fulltrúar úr 
þeirra hópi sitja í bæjarstjórnum, á þingum, 
í ráðherrasæti og allskonar trúnaðarstöðum 
öðrum Hér er hvert íslenzka heimilið öðru 
ríkmannlegra og höfðinglegra. Hér eru á- 
gætir íslenzkir fjármálamenn. Unglingarn- 
ir skara fram úr í skólunum. Hér hafa 
komið fram hugvitsmenn, stjórnmálamenn, 
mælskumenn, rithöfundar, og einhver fræg- 
asti landkönnuður, sem nú er uppi. Og 
svona mætti lengi telja. En þér vitið þetta 
sjálf alt betur en eg. Eg vil að eins spyrja: 
Bendir þetta á, að íslenzkt þjóðerni hafi 
verið hlekkur um fætur yðar Með hvaða 
vopnum hafið þér sigrað? Var það ekki 



20 

ættartanginn, sem hún móðir yðar brá und- 
an skikkju sinni og fékk yður, þegar hún 
leiddi yður á götu? Beit hann ekki vel, 
þegar þér slóguð hann úr ryðinu? Og ef 
það er svo, hví munduð þér þá vilja láta það 
vopn ganga úr ættum? 

En nú get eg hugsað mér, að einhver 
mundi svara sem svo: pað má vel vera, að 
íslenzka eðlið hafi verið oss styrkur í bar- 
áttunni, en menningararfurinn íslenzki var 
það ekki Vér komum hingað efnalausir og 
fákunnandi um flest, sem mest á reið. Vér 
höfum sigrað, af því að vér sömdum oss í 
sem flestum efnum að siðum og hugsunar- 
hætti hérlendrar þjóðar og lærðum tungu 
hennar. fslenzkan og bókmentaarfurinn ís- 
lenzki hefir ekki hjálpað oss, vér sigruðum 
með hérlendum vopnum. 

Vér skulum líta á þessa röksemdafærslu. 
Á hverju hefir íslenzka eðlið dafnað? 
Mundi það hafa verið hið sama, þó vér hefð- 
um átt aðra sögu, aðra tungu, aðra menn- 
ingu? paö væri mikill misskilningur, að í- 
mynda sér það. Hugsunarhátturinn, tilfinn- 
ingarnar, viljinn fær snið sitt og stefnu eftir 
því, af hverju það nærist. pað sem skapar 
þjóðareinkennin, er það líf, sem þjóðin lifir, 
það andrúmsloft, sem leikur um hugann. 
Sálargáfurnar þroskast á samlífinu við það, 
sem sálir hafa skapað, og því hollari sem 
sá hugmyndaheimur er, sem andi manns 


21 

stendur í sambandi við, því heilbrigðari 
verður sálin. Hafi íslendingar verið fljótir 
að átta sig hér í nýjum heimi og læra það, 
sem þeir þurftu til að komast hér áfram, 
mundi það þá ekki vera af því, að sú menn- 
ing, sem andi þeirra hefir dafnað við, skil- 
aði þeim andlega hraustum og heilbrigðum 
hér á landi? Mér finst það auðsætt. Eg sá 
í einu af síðustu blöðunum hérna erindi eft- 
ir gamlan íslenzkan bónda. pað endaði 
svona: 

“Og gleymum því aldrei, að gullaldar mál 

er gróðrarstöð vitsins í íslenzkri sál.” 
“Gróðrarstöð vitsins,” það hefir íslenzkan 
verið síðan saga vor hófst. pér megið taka 
hvaða tungu sem þér viljið, þér finnið ekki 
konungsmark andans skýrara á neinum orð- 
um en sumum þeim, sem mótuð hafa verið á 
vorri tungu, “J?að hygg eg, að þú yrkir 
betur en páfinn,” sagði Magnús konungur 
við Sturlu jpórðarson forðum. “Heyra má 

eg boðskap erkibiskups-en ekki hygg eg 

að hann viti betur né vilji en vort foreldri, 
Sæmundur fróði og synir hans,” sagði Jón 
Loftsson. Eg held vér getum sagt hið sama 
enn þá. Eg held vér eigum enn skáld, sem 
yrkja betur en páfinn, og eg held að aðrar 
þjóðir viti ekki betur né vilji en vort for- 
eldri, ef vér tökum það sem bezt hefir verið 
í íslenzkri lund og íslenzkri hugsun til þessa 
dags. 



Eg var í Fyrstu lútersku kirkju í Winni- 
peg sunnudaginn 30. Apríl, þar sem haldin 
var snildarræða til íslenzku hermannanna. 
pað var brýnt fyrir þeim, að berjast vel 
undir merki Canadamanna, en ræðumaður 
sagði, að íslenzku hermennirnir væru hver 
og einn íslenzki fáninn lifandi. Og hvaðan 
voru fyrirmyndirnar, sem hann brá upp fyr- 
ir þeim, myndir hugprýði, díengskapar og 
trygðar? J?ær voru allar af “v»pu foreldri.” 
pær voru allar íslenzkar. Og eg var að 
hugsa með sjálfum mér, hvernig ræðan 
hefði orðið, ef ræðumaður hefði að eins haft 
sögu Canada, hins nýja lands, til að vitna í, 

“par sem frumbygðin sprettur upp for- 
tíðarlaus 

og fóstruð af samtíðaröld”, 
og eg get ekki neitað því, að mér fanst hún 
hefði ekki getað orðið eins góð af þeim efn- 
um. Og jafnframt var eg að hugsa um það, 
hvernig þessi ræða hefði verið á ensku. Eg 
veit það vel, að enskar bókmentir eru auðug- 
ustu og að flestu ágætustu bókmentir heims- 
ins, eg veit að enskri tungu er sízt orðavant, 
hvað sem segja þarf, en ósjálfrátt rann mér 
í hug þetta erindi úr “Lilju,” kvæðinu, sem 
öll skáld vildu kveðið hafa: 

“Fyrri menn, er fræðin kunnu, 
forn og klók af heiðnum bókum 
slungin mjúkt af sínum kóngum 



23 

sungu lof með danskri tungu; 
á hvílíku móðurmáli 
meir skildumst eg en nokkur þeirra 
hrærðan dikt með ástarorðum 
alsvaldanda kóngi að gjalda.” 

Og mér fanst, að íslendingar mundu einmitt 
þá reynast nýtastir liðsmenn í þessu landi, 
hvort heldur í friði eða stríði, þegar þeir 
gengju fram í fylkingu sem íslenzkir menn, 
trúir fortíð þjóðar sinnar og endurnærðir af 
anda hennar. Mér fanst, að íslenzka berg- 
lindin mundi geta haldist lengi eins og björt 
og hrein rák í hinni miklu þjóðarelfu þessa 
lands, ef hún héldi sambandinu við upp- 
sprettu sína, þar sem “hníga heilög vötn af 
himinfjöllum.” Eg veit það er skoðun 
sumra manna, að kostir þjóðar vorrar og 
aðaleinkenni geti haldist, þó hún týni tungu 
sinni og sambandinu við sögu sína, ættland 
og bókmentir. En eg er þar á alt annari 
skoðun. Allir vita eða ættu að vita, að 
það sem frumlegast er í hverri tungu verð- 
ur aldrei að fullu þýtt á aðrar tungur. það 
er ekki hægt að þýða eitt andlit á önnur 
andlit, því að sálin, sem í því speglast, hún 
opinberar séreðli sitt einmitt í þessu sér- 
staka formi. Breytið þið einum drætti, og 
þið sjáið þar ekki sömu sál og áður. And- 
in lifir í forminu og er óaðskiljanlegur frá 
því. Menning hverrar þjóðar er sá svipur, 



24 

sem hún hefir “meitlað í ásýnd heimsins.” 
Og eins og vér lærum að skilja aðra menn á 
samlífi við þá, þannig er það um verk 
þeirra. 

það ætti að vera hverjum manni auðsætt, 
hve mikið það eykur andlegt víðsýni og 
þroska, að standa í sambandi við menningu 
fleiri en einnar þjóðar, kunna fleiri tungur 
en eina. ]7að hefir verið sagt, að maður 
fengi nýja sál í viðbót fyrir hvert mál, er 
maður lærði, og eg vona að það sé skiljan- 
legt af því, sem eg þegar hefi tekið fram. 
petta hafa þjóðirnar lengi vitað. pess vegna 
hefir tungumálanám jafnan verið talið eitt 
hið nauðsynlegasta mentameðal. En hvaða 
mál ætti íslendingum hér að vera skyldara að 
stunda auk enskunnar, en einmitt íslenzk- 
una, sem er móðurmál þeirra og tekur þá í 
lifandi samband við fortíð þeirra og færir 
þeim styrk þaðan? íslenzkan kemur þeim, 
eins og bent hefir verið á af öörum, líka að 
haldi við enskunámið sjálft, vegna þess, að 
fjöldi enskra orða á sameiginlegar rætur við 
íslenzkuna. Að það sé hægt að læra tvö 
mál svo vel að þau séu manni jafntöm í 
ræðu og riti, vitum vér íslendingar af eigin 
reynd. þeir sem hér tala ensku eins og inn- 
fæddir menn, tala margir engu verri ís- 
lenzku fyrir það. Og íslendingar, sem á 
dönsku rita, skrifa hana margir eins vel og 
þeir Danir sem bezt gera, og gleyma þó ekki 



25 

íslenzkunni. í því efni er alt undir viljan- 
um komið. En það er eitt atriði í þessu 
efni, sem mér finst vert aS leggja áherzlu á, 
og það er þetta, að íslendingar hafa unnið 
sér álit meðal hérlendra þjóða einmitt sem 
fslendingar. peir hafa því reynslu fyrir 
því, að það er hægt að vera hér íslendingur 
og þó mikils metinn. Og þá vil eg spyrja: 
Er þaö hyggilegt, þegar menn hafa komið 
einhverri vöru með sérstöku nafni og sér- 
stöku vörumerki í álit og gengi, að skafa 
þá af henni vörumerkið og setja hana á 
markaðinn innan um allskonar rusl úr öll- 
um áttum? Mundi bóndi, sem ætti hesta 
af kyni, sem frægt væri víða um lönd, vilja 
setja þá á markaðinn í hóp með allskonar 
truntum og jálkum? Eða mundi sá maSur 
sem ætti mótaða mynt, sem hefði hæzt gengi 
í kauphöllinni, vilja láta steypa hana upp og 
gera úr henni mynt með lægra gengi? pað 
mundi alt þykja lítil hagspeki, en mér finst 
að sú heimska væri þó lítilsvirði í saman- 
burði við hitt, að glata ágætu þjóðerni. 
pví gott mannkyn er óendanlega miklu meira 
virði en gott hestakyn, og konungsmark and- 
ans óendanlega miklu dýrmætara en kon- 
ungsmyndin á myntinni. 

En eg heyri menn segja: íslenzkt þjóð- 
erni hverfur hér fyr eða síðar, því eigum vér 
þá að vera að halda lífinu í því um stund? 
Eg kann ekki við því annað svar en það, sem 



26 

eg hefi gefið áður: Enginn heilbrigður mað- 
ur drepur sig í dag fyrir það eitt, að hann 
veit, að hann á einhvern tíma að deyja. Eg 
skil ekki hvers vegna menn vilja vera að 
taka dauðann út fyrirfram, deyja áður en 
þeir deyja eðlilegum dauðdaga. Alt heil- 
brigt líf er barátta fyrir lífinu og því sem 
gerir lífið þess vert að það sé lifað. Sú 
barátta hefir sín laun í sjálfri sér. Hve 
lengi hver einstaklingur eða hver þjóð eða 
hvert þjóðerni fær haldið velli í þessari bar- 
áttu, fær enginn vitað fyrir fram. pað eitt 
er víst, að sá er líklegastur til að halda velli, 
sem vitrastur er og beztur drengur og ætlar 
sér að lifa meðan líft er. 

Gerum þá ráð fyrir, að það væri einlægur 
vilji og ásetningur alls þorra fslendinga hér 
vestan hafs að halda við þjóðerni sínu. 
Hvernig á þá að vinna að því? pér vitið það 
sjálfir. Eg hefi fáu nýju að bæta við það, 
sem þegar hefir verið bent á í þessu máli. 

Bezta ráðið og það, sem mest á ríður, er 
yður öllum í sjálfsvald sett. pað er að tala 
íslenzku á íslenzkum heimilum, og hana svo 
hreina sem unt er. par ráða mæðurnar 
mestu. J?að er eftirtektavert, að vér tölum 
aldrei um föðurmál á íslenzku, heldur m ó ð- 
u r m á 1, og vér segjum aldrei móðurland á 
góðri íslenzku, heldur föðurland. pað er 
bending um það, að faðir ræður landi, en 
móðir máli. Móðirin fylgir venjulega föð- 



27 

ur barnsins síns hvert á land er vill, en þeg- 
ar þangað kemur ræður hún því hvaða mál 
barnið talar. Börnin læra málið af því að 
það er fyrir þeim haft. pau læra íslenzk- 
una, ef ekki er talað annað við þau á heim- 
ilunum. Og margir íslenzkir foreldrar hér 
hafa sagt mér, að vel mætti takast að halda 
íslenzku barnanna við, þegar þeim er kend 
hún áður en þau fara að sækja skólann. peg- 
ar þessi íslenzku börn svo ganga hér í skóla 
þar sem öll kensla fer fram á ensku og þau 
fá enskumælandi félaga, þá læra þau ensk- 
una jafnfljótt og jafnvel betur, er þau kunna 
íslenzkuna áður. Ýmsir hafa kvartað yfir 
því, að skortur væri á íslenzkum bókum, sem 
væru við hæfi barna og unglinga, er hér al- 
ast upp, því auðsætt er að ekki á hér að öllu 
leyti sama við og heima á íslandi. Úr því 
mundi gott barna og unglingablað að miklu 
leyti bæta, og hér eru svo margir ritfærir 
fslendingar vestan hafs, að það ætti ekki að 
vera þeim ofvaxið að gera slíkt blað vel úr 
garði. Og ýmislegt af því, sem gefið er út 
af barnabókum á íslandi, ætti að geta átt 
eins vel við hér eins og þar. 

pá geta og sunnudagsskólarnir unnið af- 
armikið að viðhaldi tungunnar og allur ung- 
lingafélagsskapur, ef rétt er á haldið. En 
fyrir þá unglinga, sem ætla að afla sér víð- 
tækrar þekkingar á íslenzkri tungu og bók- 
mentum vorum, og ganga háskólaveginn, 



28 

þarf að vera til skóli, þar sem íslenzk tunga 
og íslenzkar bókmentir séu kendar meö anda 
og krafti. pér vitið öll, að byrjun til þessa 
er komin. pér vitið, að í Winnipeg hefir 
verið stofnaður skóli, sem að maklegleikum 
er kendur við þann mann, sem mestur og 
beztur hefir verið forvígismaður íslenzks 
þjóðernis hér vestan hafs, skóli Dr. Jóns 
Bjarnasonar. Skólinn hefir nú starfað í 
þrjú ár. Eg hefi haft þá ánægju, að vera 
gestur þessa skóla, kynnast kennurum hans 
og sjá þau tæki, sem hann hefir, og eg get 
sagt það, að eg þekki nokkra skóla, sem 
orðið hafa frægir víða um lönd og þó byrjað 
talsvert fátæklegar en hann. Mér finst, að 
allir þjóðernisvinir hér vestan hafs ættu nú 
að taka höndum saman og gera úr þessum 
skóla aðalvígi íslenzkrar tungu og íslenzkra 
bókmenta hérna megin hafsins. Frá þess- 
um skóla eiga að koma efnilegir menn með 
lifandi áhuga á íslenzkri tungu og íslenzkum 
bókmentum. Sumir þeirra ættu svo að 
koma heim til íslands og ljúka fullnaðar- 
námi í norrænum fræðum við háskóla fs- 
lands. Að því búnu eiga þeir að koma vestur 
aftur og leggja undir sig norrænukensluna 
við háskólana hér og í Bandaríkjunum. Á- 
huginn á fornbókmentum vorum virðist vera 
að vakna í Bandaríkjunum og íslendingar 
ættu að vera réttkjörnir til að bera sjálfir 
blys sinnar fornu menningar við alla háskóla 



hér vestan hafs. peir, sem hér eru fæddir 
og kunna bæoi málin jafnt, ættu að standa 
öllum öðrum betur að vígi í þessu efni. 
pegar þér eignist slíka menn, þá kemur hitt 
af sjálfu sér, að hægt verður að búa útgáfur 
af fornbókmentum vorum svo úr garði, að 
þær séu aðgengilegar fyrir enskmentaða ís- 
lendinga, en um skort á því kvarta sumir nú, 
sem von er. 

pá vil eg minnast á eitt atriði, sem mikið 
er undir komið. p að eru beinar samgöng- 
ur milli fslands og Vesturheims. Eg vona 
að sú byrjun, sem gerð hefir verið síöan 
stríðið hófst, fái framhald og magnist með 
tímanum. Komist slíkar samgöngur á, þá 
vona eg, að þeir verði fleiri og fleiri, sem 
bregSa sér hingað vestur til að taka um 
skeið þátt í þjóðernisstarfi yðar og 
styðja það á ýmsan hátt. En engu minna 
legg eg upp úr hinu, að Vestur-íslendingar 
og ekki sízt íslenzk ungmenni, sérstaklega 
frá skólanum, komi heim til íslands í sum- 
arleyfinu, dvelji þar hjá frændum og vinum 
sér til hressingar og kynnist ættlandi sínu 
af sjón og raun. Eg spái því, að íslenzkan 
verði þeim fljótt hugljúf og töm á því ferða- 
iagi. Með beinum samgöngum milli land- 
anna ættu ýms verzlunarviðskifti að geta 
komist á milli fslendinga vestan hafs og 
austan og með þeim yrði öll önnur sam- 
vinna traustari. Mér finst það horfa beint 



30 

við, að þár íslendingar hér vestan hafs eig- 
ið í öllum efnum að verða milliliöur milli 
íslenzkrar og amerískrar menningar, koma 
því, sem vér eigum dýrmætast í íslenzkri 
menningu í álit og gengi meðal enskumæl- 
andi þjóða, og veita aftur hollum nýjungum 
úr enskri menning, andlegri og verklegri, 
inn í þjóðlíf vort. Hverjir ættu að koma 
því sem bezt er í íslenzkum bókmentum að 
fornu og nýju á enska tungu, ef ekki ein- 
mitt þeir menn, sem tala og rita báöar tung- 
urnar eins og móðurmál sitt? Og hverjir 
ættu að sjá íslenzkum afurðum leik á borði 
hér vestra og amerískum heima, ef ekki þeir 
sem þekkja hvorttveggja bezt? 

pað er margt á að minnast, þegar þjóð- 
ernismálið veröur tekið til rækilegrar íhug- 
unar, og eg drep hér að eins á einstök atriði. 
Eitt er íslenzku ættarnöfnin. Mér finst ekki 
einskisvert að þau nöfn, sem menn taka sér 
hér, sé íslenzk að efni og sniðum. Heima á 
fslandi hefir verið sett nefnd til aö koma 
fram með tillögur um íslenzk ættarnöfn, og 
skrá yfir góð íslenzk eiginheiti karla og 
kvenna. Nefndin hefir nú lokið starfi sínu 
og gefið út rit um íslenzk mannanöfn. par 
eru hátt á þriðja þúsund ættarnöfn, sem 
nefndin hefir myndað. Verk nefndarinnar 
hefir vakið allmiklar deilur, eins og þér 
munuð sjá af íslenzku blöðunum, en hver 
sem dómurinn kann að verða um einstök 



31 

nöfn, þá vona eg að þér finnið þarna mjög 
góð og hljómfögur íslenzk nöfn, sem vert 
væri a5 gefa gaum að, ef menn vilja taka 
upp ný ættarnöfn hér vestra. Ættarnafn 
er einskonar fáni ættarinnar og á að halda 
á loft því þjóðerni, sem ættin heyrir til. 

Margt mætti segja um það, sem einstök 
félög gætu gert til að glæða áhugann á ís- 
lenzkri tungu og bókmentum, t.d. með alls- 
konar kepni um verðlaun fyrir gó5a frammi- 
stöðu í íslenzku, vel haldnar ræður, fagran 
flutning á kvæðum o.s.frv. Alt slíkt þekkið 
þér eins vel og eg og hafið notað það. pá 
má ekki gleyma því, hve óendanlega mikill 
ábyrgðarhluti blaðanna er í þessu máli. 
Undir starfi þeirra verður hugsunarháttur- 
inn jafnan að miklu leyti kominn. 

Háttvirtu áheyrendur! Eg hefi sama sem 
ekkert minst á örðugleikana viö alla þessa 
baráttu. J7að er ekki fyrir þá sök, að eg 
hafi ekki heyrt þá nefnda. pað er ekki 
heldur af því, að eg skilji þá ekki. En það 
er af því, að örðugleikar í þessum efnum eru 
engin föst og ákveðin stærð. Aðal örðug- 
leikarnir í þessu máli liggja í viljanum og 
hugsunarhættinum. J?eir hverfa held eg 
eins og dögg fyrir sólu, þegar þér rísið upp 
og segið einum rómi: “íslendingar viljum 
vér allir vera! 

Vér metum ei miljónir einar, 
vér mioum auðlegð hjá þjóð 



32 

við landeign í hugsjóna heimi 
og hluttak í íþrótta sjóð.” 

Vér viljum ávaxta íslenzka arfinn. 
pciö má vel vera, að einhverjir skerist úr 
leik. En við þá menn munuð þér einhvern 
tíma segja líkt og Hinrik 4. Frakkakonungur 
sagði við einn af herforingjum sínum, er 
hann kom of seint til orustu: “Farðu og 
hengdu þig. Við höfum barist og unnið 
sigur, og þú varst þar ekki.” 





